


CAN GWYNFANUS 
DAVID DAVIED, 


ALIAS “DAVYR CANTWRh.” 
































(SEF Y DRYDEDD OI GYFANSODDIAD.) 


1 Yn gosod allan ei alar dwys a'i hiraeth. trwm am 
ei, Wlad enedigol, lle yr ymhyfrydai mewn 
addoliad a cherddoriaeth eglwysig. 


í [A dderbyniwyd mewn llythyr, dyddiedig Ebrill 12fed, 1851, 
at Gyfaill, oddiwrth yr Awdwr yn ei alltudiaeth.] 


í | o 
' ? 


YN awr Gyfeillion, o un galon, 
Yn gyson nos a dydd, 
De'wch i wrando arna' i'n cwyno, 
Heb flino, yn ddi-gudd ; 
Clywch fy mhrofiad mewn caethiwed, 
Yr wyf mewn galar dwys, 
Yn hiraethu a galaru 
Am Gymru landeg, lwys: 
| Am Gymrn mae fy mryd 
i« Ai harddwch oll i gyd, 
O na ddeuwn eto iddi 

| O'm holl draeni drud ! 
Yr wyf yma'n anniddanol, 
Yn gwneyd annynol nad ; 
Eto'n methu codii fynu, 
I ganfod ty fy nhad 
Mae'n galed arnaf fi, 
*Rwy'n dweyd, y gwir i chwi, 
Digalon hynod bob diwrnod, 
Diddarfod yw fy nghari, 
Heb un gobaith gwaredigaeth, 
Dd'od o'r caledwaith hwn, 
Hyd nes talu'r ffyrling eithaf, 
Ar olaf oll, mi wn. 





WW 


_ 











2 


Gofidus meddwl am y cwmwl 
A ddaeth ar feddwl 'nhad, 

Am ei blentyn aeth mor gydyn 
Yn mhell o dir ei wlad, 

Heb un gobaith gwaredipaeth, 
Taith hirfaith ydyw hon ; 
O mor galed ydyw clywed 

Fath deimlad dan fy mron ! 
Mae'r wlad lle'r wyf fi 'nawr, Ŵ 
A'i deddfau fach a mawr, 
Na chaf weled 'chwaith na chlywed 
Gan neb am dorìad gwawr! 

Rhaid yw aros yn yr hir-nos, 

Yn ngwlad y Negroes du, 

Dan gaethiwed, heb gael clywed 
Ymwared mwy i mi, 

I ddyoddef gwaethaf gwg 

Yn mysg y tarth a'r mwg, 

A diffyg gwynt, mewn llaoedd enbyd, 
Llawn sulphur drewllyd drwg : 

Os caf finau dd'od oddiyma, 

Mi gana'n iach, mi wn, 





Âm gael yn wiwlon dd'od o waelod 
Fath hynod le a hwn, 


Gwelais rai yn dyfod yma 
O Abertefi lon, _ 
Aberhonddu, a Chaerfyrddin, 
Dros foz a'i erwin don, 
A swydd Benfro, i'w halltudio, 
Rwy'n cofio am y dydd, 
O Forganwg, hardd ei golwg, 
Daeth llu a'u bronau'n brudd ; 
Hwy yrwyd dros y mor, 
I blith y duon gor, 
I weithio'n galed mewn caethiwed, 
Yn slafiaid gwres ac o'r ; 
Dyma sydd yn tori 'nghalon, 
Yn gyson ddydd a nos, 
Fy mod i wedi gadael Cymru, . 
A gwadu Crist a'i gro's ; 














3 


Yn mhlith y Negroes du, 

Yn cwyno yr wyf fi, 

Am gael gweled gwlad Morganwg, 
I'm golwg nis daw hi; 

'Rwyf yma weithiau ar y bryniau 
Âm weled cyrau 'ngwlad, 

Tre Pontfaen a Phont-ar-ogwy, 
Ac anwyl dy fy nhad, 


O mor hyfryd oedd fy mywyd 
Mewn hawddfyd gyd a chwi ! 
Nawr yn cwyno a gofidio 
Yn ngwlad y Negro du, 

Wedi colli fy nghymeriad, 

'Rwyn awr mewn teimlad dwys, 

Yn hiraethu a galaru 

Am Gymru landeg lwys; 

O na chawn wel'd fy ngwlad, 

Ac anwyl dy fy nhad, 

Â'm cyfeillion, o un galon, 

Fu'n ffyddlon a di-frad ! 

A'i bras ddolydd braf, a'i broydd, 
Mor ddedwydd gynt i mi ; 

Yn gwisgo 'i harddwch a'i holl degwch, 
Hawddgarwch fel y lli' ; 

Gwlad helaeth ydyw hon, 

Gwlad hyfryd, hardd, a llon; 
Gwlad na chlywais i mewn hanes 
Âm gynhes un fel hon ; 

Gwlad sy'n magu ei holl deulu 

Yn fwyngu yn mhob man ; 

Gwlad sy'n rhoddi lluniaeth hyfryd, 
Heb adfyd byth i'w rhan. 


Deffrowch yn ufydd bawb trwy'r gwleydd, 
A'r trefydd yn ddi-drai, 
Gweddiwch beunydd am wir grefydd, 

Eich Llywydd i'ch gwellhau : 
Cyhoeddi'n eglar mae'r Ysgrythyr 
Yn gywir ìawn i ni, 

Daw ar yr annuwiolion creulon 
Echryslon boen a chri, 











Yn awr cymerwch fi 

Yn rhybydd llawn i chwi, 

I beidio dilyn llwybrau'r gslyn,— 
Hen wreiddyn chwerw, sy 

Yn tynu lluoedd dros y moroedd, 
Yn gyhoed ddydd a nos, 

Nes eu gyru i warthraddu 

Eu teulu, yn mhob oes; 

Mae'n galed ar bob gwr _ 4 
Sy'n magu plant, yn siwr, a 
Wedi hyny yn eu gweled i 
Yn myned dros y dwr ! 4 
Pan yn gwcled ac yn clywed, i 
Maent holl dan deimiad dwys, 
Oll yn gwaeddi am eu claddu ' 
Cyn hyny tan y gwys. | 





Wel 'nawr 'rwy'n uchel roddi ffarwel 
Yn dawel i fy ngwlad, 
A'm cym'dogion oll yn unol, 
Ac anwyl dy fy nhad; 
Nid yw'r mor a'i donau Hagar 
Ddim galar trwm i mi, 
Nawr, at fod tan law Paganiaid « 
Yn ngwlad y Negroes du; “1 
Yn awr, chwi fechgyn llon, 
Trwy Gymru anwyl, gron, i 
O gweddiwch a myfyriwch 
Na bo i chwi groesi'r don ; | 
Duw o'i ras a roddo rwydd-deb | 
I'ch cadw yn eich gwlad ; 
Ei drugaredd a'i wirionedd 
Sy'n beraidd er lleshad ; 
Ffarwel i Gymru lan, 
A'i deiliaid, fawr:a man; 
O gweddiwch a myfyriwch, 
Darllenwch hyn o gan; 
Byddwch berffaith trwy bob trafferth, 
A phrydferth a di-sen, 
Yw dymuniad dwys fy enaid 
Mewn teimlad, byth. | Amen, 









